
CAN I GAPEL EBENEZER 


C-A-IEIH-IID^IDIID, 

A gyfansoddwyd Tachwedd, yn y íìwyddyn 1828, gan Weinidog yr Eglwys, sef y 


;n cynwys ei Ddymuniad am lwyddiant, ffyniant, a phresenoldeb yr Arglwydd gyda’i aclios yn y 

(A gymerwyd allan o Hanes ei Fywyd, gwel Cyf. I, tudal. 324, 325.) 


7 Y Duw sy’n llon’d y nefoedd, 

A’r ddaear faith i gyd, 

Ae uffern danllyd obry, 

Sy’n gwybod am dy lid ; 

I ti yr adeiladwyd 

Y deml fechan hon, 

0 gariad at dy enw, 

Sy’n llechu dan ein hron. 

8 0 deweh genhadon bywyd, 

O’r gogledd draw, a’r de, 

Hen frodyr gwych a thadau 
Sy ’nawr ar furiau’r Ne; 

Dewch chwithau frodyr ieuainc 
Sy’n dechreu taro i ma’s, 

Dewch bawb heb ddim gwahaniaetli 
Sy’n canmol golud gras. 

9 Mae groesaw yma i Aaron, 

Ac EIeazar lòn, 

A groesaw i Paul a ’PolIos, 

0 dewch i’r deml hon; 

Mae groesaw i Feibion Seion, 

Heb ddim gwahaniaeth mwy, 
Sy’n dangos trwy’r holl wledydd 
Rinweddau marwol glwy. 

10 Mae’n hymddibyniad hollol 
Ar ei ysgwyddau Ef, 

Sy’n odiaeth lywodraethu 

Y ddaear faith a’r nef; 

Mae pob peth wrth ei alwad, 

Pawb hefyd wrth ei law, 

0 few-n y nef a c r ddaear, 

Cawn weled ddydd a ddaw. 

110 tyred sanctaidd Ysbryd, 

Ac aros yma byth, 

Gwna waith o fewn eneidiau 
Eyrdd mwy na rhif y gwlith ; 

0 aros, aros, aros, 

Bydd yma byth yn ben, 

0 galon, ac â thafod, 

’Ewybi gwaeddi ‘nawr, Amen. 

P’le bynag mae pregethu 
Ar fwyn efengyl lesu, 

O'm calon c rwy'n dymuno 
Pr genadwri lwyddo; 

I lawr ag enwau dynion, 

I fyny â Brenin Sion. 


1 Dy dŷ yw Ebenezer, 

Tyr’d iddo’n Tad i fyw, 

Bydd ynddo byth dy hunan, 

I ninau bydd yn Dduw; 

Bydd byth yn Erenin yma, 

A ninau wrth dy dra’d, 

Yn canu’n ddifyr, difyr, 
Graniadau tŷ ein Tad. 

2 Tŷ byth i dòri bara, 

A bwydydd iachus iawn, 

Tŷ’r gwin, a’r llaeth, a’r manna, 
Boed hwn o hyny’n llawn; 
B’le bynag byddo’r newyn, 

Boed yma fara byth, 

Grwell fyrdd a myrdd o weithiau, 
Na than y gaenen wlith. 

3 Boed yma gloddio meini 

Dros oesoedd meithion iawn, 
A naddu hardd naddiadau 
0 foreu i hwyr brydnawn ; 
Boed Iesu mawr ei hunan 
Yn Erenin yn y lle, 


Ÿn gwaeddi, Iddo Fe. 

4 Boed yma sŵn yr udgorn, 

Na thawed byth y sain, 

Yn uwch na thwrf y dyfroedd, 
Hen sŵn y goron ddrain ; 
Pan dawo gwych dafodau, 

0 oes i oes o hyd, 

Boed gwell a gwell drachefn, 
Hyd ddiwedd oesau’r byd. 

5 Boed swn y fuddugoliaeth, 

Ar ben Calfaria fryn, 

Yn cael ei gwaeddi’n beraidd 
O fewn y muriau hyn; 

A heddwch fel yr afon, 

Yn llifo o oes i oes, 

Ië, ’r heddwch anwyl hwnw 
Wnaeth Iesu ar y groes. 

6 Boed hwn yn trechu’r cleddyf, 

A’i fìn gwenwynig iawn, 
Sy’n gwneuthur Aceldama, 

Y borau a’r prydnawn; 

0 cured hedd Grolgotlia, 

’R cleddyfau'n sychau i gyd, 
Boed Ebenezer ieuanc 
A theulu hedd o hyd. 


E. ’WAIiTEBS, AltGTtAEI'YJJD, STOETH CHITIÍCH-S'J'HE] 


CAEBD-YDD. 









